ICO. 


Information Commissioner's Office 
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 


Adroddiad Blynyddol ar y Gymraeg 
Ebrill 2018 i Fawrth 2019 


Rhagymadrodd 


Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yw swyddfa rheoleiddiwr y 
ddeddfwriaeth ar hawliau gwybodaeth yn y Deyrnas Unedig, ac mae hi o dan 
nifer o rwymedigaethau cyfreithiol o ran y Gymraeg. Nodir y rhain yn llawn 
yn hysbysiad cydymffurfio Safonau'r Gymraeg. 


Un o'r gofynion hyn yw cyhoeddi adroddiad blynyddol sy'n manylu ar y 
camau a gymerwyd o ran cydymffurfio â'r safonau uchod. Mae'r adroddiad 
hwn yn ymdrin â'r cyfnod o Ebrill 2018 hyd at Fawrth 2019. 


Yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn, parhaodd yr ICO i weld galw ar ei 
gwasanaethau a'i hadnoddau a oedd heb ei weld o'r blaen. Y prif reswm am 
hyn oedd proffil uwch hawliau gwybodaeth yn y cyfnod cyn ac ar ôl 
gweithredu'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu 
Data 2018, ym mis Mai 2018. 


Y cefndir 


Mae'r ICO yn rheoleiddiwr i'r Deyrnas Unedig gyfan, gan ymdrin â Chymru, 
Lloegr, yr AIban a Gogledd Iwerddon. Prif swyddogaeth swyddfa ranbarthol 
Cymru yw sicrhau bod materion sy'n benodol i Gymru yn cael eu 
hadlewyrchu'n briodol yng ngwaith y sefydliad ehangach, ond mae swyddfa 
Cymru hefyd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau Cymraeg i randdeiliaid 
Cymraeg eu hiaith yng Nghymru. 


Y camau a gymerwyd 


Drwy gydol y flwyddyn, rydym wedi parhau i ddarparu gwasanaethau yn 
Gymraeg i randdeiliaid Cymraeg eu hiaith. Er gwaethaf y galw am 
wasanaethau a grybwyllwyd uchod, rydym yn falch o nodi ein bod wedi 
parhau i gael llif o adborth cadarnhaol o ran ein darpariaeth Gymraeg. Mae 
hyn yn adlewyrchu ymrwymiad parhaus yr ICO i ymwneud â'r rhanddeiliaid 
yn Gymraeg. 


Gwelir isod rai o'r camau allweddol a gymerwyd rhwng mis Ebrill 2018 a mis 
Mawrth 2019: 


e Rhoddwyd ffurflen electronig Gymraeg ar waith i alluogi siaradwyr 
Cymraeg i gofrestru eu cwynion ynglŷn â galwyr niwsans 


e. Rhoddwyd gweithdy dwyieithog ar ran un o'n rhanddeiliaid 


e Cyflwynwyd laniardiau i adnabod y staff sy'n siarad Cymraeg neu'n 
dysgu 


e Ysgrifennwyd erthygl ar gyfer y cylchgrawn staff, i godi 
ymwybyddiaeth o'r Gymraeg a'n rhwymedigaethau o dan y 
ddeddfwriaeth 


e Dechreuwyd defnyddio gwasanaeth neges llais dros y ffôn yn gwbl 
ddwyieithog i'r rhai sy'n ffonio Swyddfa'r ICO yng Nghymru 


e Cyflwynwyd “Dydd Gwener Cymraeg”, sef cyfnod gosod yn amser y 
staff i'r rhai sy'n siarad ac yn dysgu Cymraeg ymarfer eu sgiliau a 
sgwrsio yn Gymraeg. 


e Dechreuwyd gwaith i ddatblygu porth recriwtio dwyieithog ar-lein i'w 
ddefnyddio wrth recriwtio staff i swyddi yng Nghymru 


Ymholiadau 


Yn ystod y flwyddyn, cafodd yr ICO 312 o ymholiadau yn Gymraeg, sef 1190 
o'r holl ymholiadau a drafodwyd gan swyddfa'r ICO yng Nghymru. Mae'r 
ymholiadau hyn yn ymrannu'n 47 drwy'r e-bost, dau drwy lythyr a 263 o 
ymholiadau ffôn. Yn Gymraeg yr ymatebwyd i bob un o'r ymholiadau hyn. 


Gwaith achosion 


Proseswyd 10 o achosion rhyddid gwybodaeth yn Gymraeg, a chynhaliwyd 
pedwar asesiad diogelu data. 


Cwynion 
Ni chawsom yr un gŵyn ynglŷn â chydymffurfio â safonau'r Gymraeg. 


Er hynny, ym mis Mawrth 2019, fe wrthododd Tribiwnlys y Gymraeg apêl yr 
ICO yn erbyn penderfyniad gan Gomisiynydd y Gymraeg a ddeilliodd o gŵyn 
a wnaed i Gomisiynydd y Gymraeg yn 2017. Adeg ysgrifennu'r adroddiad 
hwn, rydym yn dal i weithio ochr yn ochr â Chomisiynydd y Gymraeg i 
ddatblygu mesurau pragmatig mewn ymateb i benderfyniad y Tribiwnlys. 


Codi ymwybyddiaeth 


Parhaodd swyddfa ranbarthol Cymru i godi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg gyda 
chydweithwyr ar draws y sefydliad. Disgrifir llawer o'r dulliau a ddefnyddiwyd 
i gyflawni hyn yn yr adran 'Camau a gymerwyd' yn gynharach yn yr 
adroddiad hwn. 


Rydym hefyd yn tynnu sylw at ein rhwymedigaethau o ran y Gymraeg mewn 
cyfarfodydd â chydweithwyr a rhanddeiliaid, a hefyd drwy gyflwyniadau 


wyneb yn wyneb mewn briffiadau ymsefydlu corfforaethol i staff newydd. Yn 
ogystal â helpu i gynyddu ymwybyddiaeth ym mhob rhan o'r sefydliad, mae 
hyn wedi peri i adrannau ystyried y Gymraeg wrth ddatblygu gweithdrefnau 
newydd. 


Hyfforddiant 


Mae'r ICO yn dal i annog ac i baratoi'r staff i allu ymdrin â rhanddeiliaid yn 
Gymraeg drwy gydol eu taith drwy'r gwasanaeth. Bob blwyddyn, mae pob 
aelod o'r staff yng Nghymru yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg os 
ydyn nhw'n dymuno gwneud hynny, a hynny gyda chymorth gan yr ICO. 


Eleni ariannwyd nifer o weithgareddau dysgu i'r staff gan gynnwys 
presenoldeb un aelod mewn bŵt-camp Cymraeg am wythnos i ategu gwaith 
dysgu ffurfiol yr aelod. Cytunwyd hefyd i ariannu rhaglen ddysgu ar-lein am 
chwe mis i aelod arall. 


Asesiad o sgiliau'r staff 


Mae gan swyddfa ranbarthol Cymru ddau aelod staff sydd â medrau Cymraeg 
llafar rhagorol. Anogir y ddau aelod hyn i ymateb yn Gymraeg i ymholiadau 
ysgrifenedig neu ymholiadau ebost yn Gymraeg lle maen nhw'n teimlo'n 
ddigon hyderus i wneud hynny heb droi at gyfieithydd proffesiynol. Y nod yn 
hyn o beth yw datblygu sgiliau ysgrifenedig mewnol. 


Mae gan un aelod o'r staff fedrau lefel Mynediad 1, ac mae holl staff Swyddfa 
Cymru'n gallu ateb y ffôn yn ddwyieithog. Er hynny, does dim modd i'r holl 
staff ateb y ffôn yn unol â safbwynt Comisiynydd y Gymraeg ynglŷn â safon 
11. 


Recriwtio 

Ni chafodd unrhyw staff newydd eu recriwtio i swyddfa'r ICO yng Nghymru 
yn 2018-2019. 

Cyfieithu 


Yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn, cafodd £7212.35 ei wario ar gyfieithu 
dogfennau. Dyna gynnydd o £213.36 ar y flwyddyn cynt. 


Cafodd cyfanswm o 68 o ddogfennau eu cyfieithu, rhai yn fewnol, gan 
gynnwys gohebiaeth gwaith achosion, hysbysiadau i'r wasg, llythyrau at 
siaradwyr Cymraeg a'n hysbysiad preifatrwydd. Staff yr ICO yng Nghymru a 
gyfieithodd ddeuddeg o'r dogfennau hyn. 


Camau sydd ar y gweill 


Ar gyfer y cyfnod Ebrill 2019 i Fawrth 2020, bydd yr ICO yn parhau i 
ddatblygu ei gwasanaethau Cymraeg. 


Mae'r gwaith i ddatblygu rhyngwyneb Cymraeg gwefan yr ICO wedi dechrau 
cyn yr amser a drefnwyd yn wreiddiol, sef hydref 2019. Bydd y gwaith hwn, 
pan fydd wedi'i gwblhau, hefyd yn anelu at hwyluso cynnydd yn y 
deunyddiau Cymraeg sydd ar gael ar wefan yr ICO. 


Byddwn yn parhau i bwyso a mesur cyfleoedd i lunio fersiynau Cymraeg o 
adnoddau i'r rhanddeiliaid sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd. Disgwylir i un 
set o leiaf o adnoddau sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd gael eu cyhoeddi'n 
ddwyieithog. 


Byddwn yn parhau i asesu anghenion y staff o safbwynt hyfforddiant 
Cymraeg, ac rydym wedi ymrwymo i nodi cyrsiau a chyfleoedd dysgu er 
mwyn datblygu sgiliau'r staff ar bob lefel drwy gydol 2019. Rydym yn anelu 
at barhau i ddatblygu sgiliau Cymraeg llafar y staff, ac asesu hyfforddiant 
gan hoelio sylw ar ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. 


Byddwn yn recriwtio i un swydd wag, sydd bellach wedi'i hailasesu fel un lle 
mae sgiliau Cymraeg llafar da yn un o'r meini prawf hanfodol, yn 2019. Bydd 
y broses recriwtio ar gael yn ddwyieithog. 


